






«GLYN ANGEU; 


ALLWEDD MYFYRDOD 


AR DDYDD MARWOLAETH, 


AR DDWUBLB OA df 


Y r “eì Ŷ « X ” “Y. 





w^  “- “— Í we “^n 


T8. 





'GLYN ANGEU. 





' MoFYNWN bawb am Grist n.cwn undu b, 
Cyn myn'd oddi yma ìi drag'wyddoldeb; 


Nis gwyddom ddim pa awr na mynyd, 
'Y byddwn yn y trag'wyddolfyd, 

. Llawer iawn mae angeu diran, 

Yn tori lawr-o bob ryw oedran, 

“Mae e'n tramwy draw ac yma, 

' O dan gommands. y Duw Jehofa. 


“Braidd na chlywaf swn wylofain, 
Dagrau'n llifo a rhai'n llefain, 
Y fam-.yn gweiddi gyda galar, 
/O angeu creulon beth yw'th fatar, 
A leddi di fy maban gwirion, 
Sydd yn sugno llaeth fy nwyfron, 
Angeu, angeu, aros dipyn, 
:.Paid a lladd fy anwyl plentyn. 
Beth wy'n hidio, medd yr angeu, 
.Ei fod yn sugno llaeth dy fronau, 
Nid oes amser i mi oedi, 
'Rwy' dan commands y brenin Iesu. 


Fe dyr angeu'r undeb nesaf, 
' Sydd rhwng y gwr a'r wraig anwylaf, 


'Braidd na chlywaf y wraig yn llefain, , 


Fel yn gweiddi a llais gwylofain. 
Gan ddywedyd, Angeu creulon, 

A leddi di fy mhriod tirion! 

“O paid a bod mor ddidosturi, 

A'r holl blant bychan heb eu magu. 





ke 











' Nid wyf fì, medd angeu i hono, 

“A thiwraig yn cydymdeimlo, 
“lLDai alaru, ti ga'i wylo, 
'Omrhani nid wyf yn hidio. 
Mlaen y gorchwyl âf, medd angeu, 
: Am hyny 'nawrpar'toa dithau, 

: P'allai foru daw dy ddiwrnod, 
>-Ymbar'toa a bydd yn barod. 


' Fôallai'r fam yn gorfod myned, 


A gadael 'nol ei phlant ymddifad, 


: A'r baban bach bydd yno'n gwaeddi, 
: Ar dori'i galon am ei fami. 
' Y mae'r angeu yn ddiarbed, 
| Yn gwa'nu rhwng y corff a'r enaid, 
' Chwi ie 'ngetyd'glân sydd yn eich blodgu, 
| Er teoced 'heddyw. yw eich gruddiau, 


Yn fan bydd eich. traed yn oerllyd, 


_ fydd-eich dwylaw'i 'n methu syflyd, 
e fydd eich gwaed. yn dechreu rhewi, 
i mhob gw ythien bydd yn-oeri. 


' Llin ynau eieh, Wygaid 'íydd: ym tori, 
- A'ch tafod: ffraeth, adyd dd yn tewi, 


A'ch cyfeillion: hefyd: ym “troi 'Gefnau, 


' A'r enaid bach: yn myn Un siw rnau. 


Ac os heb undeb bydd ar Tesu, 


' Pa fodd gwna'r ennid y pryd hyny? 


Ie, a'th ail-eni fydd yn swcwr, 


y Heddwch Duw: trwy'waed Cyfryngwr. 


Cyfiawnder Orist a'r wisg briodas, 
Am dy enaid cofia'n addas, 


' Calon sanctaidd sydd yn ein eisieu, 
: Ac edifeirwch am bob beiau: 





A 


“Ond ê fe â dros greigiau dystryw 
Gyda'r llyferiant y môr marw, 

“Ti golli'th gyfoeth a'th lawenydd, 
A pbob trugaredd yn dragywydd. 


Y mae angeu yn ddychrynllyd 

I'r annuwiol pan ddel i'w symud; 

Coffa'r amser gant-ddefnyddiwyd, 
“Gwaed ac aberth Crist a sathrwyd. 


' Maemarw yn-elw mawr i'r duwiol, 
Rhyddhau oddiwrth bob trafferth bydol, 
' Oddiwrth bob ofnau ac amheuon, 
“Cystudd, tlodi, a phob (rallodion. 


Fe gaiff ei enaid ef yn angeu 
Fyn'd i gyfeillach y glân seintiau, 

-A chyfeillach yr angylion, 

'I foli Iesu, Brenin Seion. 


“Dyma gyfeillach llawn o undeb, 
A chariad pur i dragywyddoldeb, 

' Pob rhyw adar wedi darfod, 
'Pob afiechyd, pob rhyw bechod. 


“Telynau aur fydd yn eu dwylo, 
Yn moli'r oen fu yn concwcro; 
Hwy gyd-gordiant Haleluia, 

.Am eu golchi yn ngwaed Calfaria. 


Mofynwn ninau bechaduriaid, 

'Nawr mewn pryd am arch yr enaid, 
Cyn y delo hirnos angeu, 

Pan yn fudau fo'n tafodau. 


DIWEDD. 





